No.1 The Neno ya 
Mungu 


Mungu 
Imetengenez 


“Ya leo Nenog $ -i 


Hapo mwanzo Mungu aliumba 
mbingu na ardhi. 


Mwanzo 1:1 


Hapo mwanzo, giza lilikuwa juu ya uso. 


Hakukuwa na mtu, hakuna mwanga. Hakukuwa 


Nah. akan 


Mungu akasema, Iwe nuru, 
na kulikuwa na mwanga. 


2 


Siku ya kwanza, Mungu alitenganisha nuru na 
giza. Aliumba ulimwengu wote kwa siku sita. 


Kila aina ya Wanyama na mimea, adege na samaki 
wamejaa duniani, baharini na angani. Mungu alitazama 
kila kitu alichokifanya na kusema, “Nzuri sana! 


a. Ho 
G 
we Somo la Leo Sa mag 


Nani aliumba ulimwengu? 
Mungu aliumba ulimwengu. 


Nani anaweka ulimwengu katika mpangilio? 
Mungu huweka ulimwengu katika mpangilio. 


Ulimwengu haukuumbwa peke yake. 
Dunia haiwezi kuhamishwa yenyewe. 


Tunapaswa kukumbuka kwamba Mungu 
aliumba ulimwengu wote na bado anatawala 


LI 
Wa AI Aa AINA 


ungu ni nani? g 


KA TAN 
Anmeg 


4. 


Yeye ni... 


muumba aliyeumba ulimwengu 
mzima nikiwemo mimi. 


Manu 
mungu 


Waswali ya Leo aa 


Mungu aliumba ulimwengu na nini? 


® jiwe 
2 maji 
© vumbi 


®© neno 


@Ya leo Nenog 3 -i 


Hapo mwanzo Mungu aliumba 
mbingu na ardhi. 


Mwanzo 1:1 


PN sk. | YA | ` ; Aa H 

+ iio T A à pi "E Eo E. no 
a pE i.’ ye! Pi 

r x w% A WA 4 | ili Y r x Li A 


Watoto wa Biblia No.2 Neno 
la Mungu 


Walikula 
tunda 
lililokatazwa 


æNeno la Leo% E KAEH 


Mungu akaumba mtu kwa mfano 
wake, kwa mfano wa Mungu 
alimwumba; 

mwanamume na mwanamke 
aliwaumba. 


Mwanzo 1:27 


Adamu na Hawa walikuwa viumbe bora zaidi kati ya 
viumbe vya Mungu. 


VA AAA en walia [anan gen aara AFA AA rara KAA AI 


Mungu akamwambia huyo mtu, "Mnaruhusiwa kula matunda ya mti 


wo wote wa bustanini; lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na 
mabaya usile, kwa maana utakapokula matunda ya mti huo utakufa 


Lakini, Shetani alijigeuza kama nyoka alimjaribu 
Hawa. 


| 
Na Hawa akampa Adamu mwingine. 
Adamu naye alikula. 


Mungu aliwafukuza kutoka Edeni kwa sababu 
hawakumsikiliza Mungu. 


an ge ra Gg NE EA AA | uu aa yangan Lan 5 A Ki Wa. JEN a AA AA Wa En A a 


tan A TAN” 
ra pa iwi @SOmMO la Leo% -emag 


v 
Wa 
Dhambi ilikuja ulimwenguni kwa 


sababu Adamu na Hawa hawakutii 
amri ya Mungu. 


Je, ninatii neno la Mungu? 


Ikiwa ninamwamini Mungu, lazima nitii 
neno la Mungu. 


g ? % 
ungu yupo: YA 


Mungu.. 


Haipendi kutotii. 
Hubariki mtu anayetii neno lake. 


-we A 
“f plp 


aswali ya Leg 5 a 


Mungu alisema nini tusile kwa 
wanadamu? 


@ matunda 
2 nyama 
© mboga 


matunda ya ujuzi wa mema na mabaya 


æNeno la Leo% E KAEH 


Mungu akaumba mtu kwa mfano 
wake, kwa mfano wa Mungu 
alimwumba; 

mwanamume na mwanamke 
aliwaumba. 


Mwanzo 1:27 


No.3 Neno la Mungu 


Nuhu 
alitengeneza 
Meli Kubwa 


a 


EE 


“Ya leo E FHA- 


Kisha BWANA akamwambia Nuhu, 
Ingia ndani ya safina, wewe na 
jamaa yako yote, kwa maana 
nimekuona wewe kuwa mwenye 
haki katika kizazi hiki. 


(Mwanzo 7:1) 


Mungu akaona kwamba watu wote duniani 
wamepotosha njia zao. Mungu alimwambia Noa 
hivi: “Nitaangamiza wanadamu na dunia pia. 


“Tan KAN aa AA li Tan ii AA Muu | 


Noa alianza kutengeneza meli juu ya mlima 
kama vile Mungu alivyomwamuru. Watu 


Noa aliruhusu kila aina ya viumbe kuingia ndani 
ya merikebu pamoja na washiriki 8 wa familia ya 


2” 


Mvua iliendelea kunyesha juu ya nchi kwa siku 
40 kama Mungu alivyosema. 


Mwishowe, dunia ilifunikwa na maji. Kila kiumbe 
chenye uhai kiendacho juu ya nchi kilikufa. Noa 


peke yake ndiye aliyebaki, na wale waliokuwa 
namaia nava ndani WA cafina 


KANA a Somo la Leo AMI 
Denam? ALL 


Watu hawakumsikiliza Nuhu ambaye 
aliwapa nafasi ya kuokolewa na 
gharika kubwa. 

Walisema tu kwamba Nuhu alikuwa na 
wazimu 


Unapowasilisha injili kwa marafiki, 
wanaweza wasikusikilize vizuri. 
Lakini, mwishowe, wataenda kujua 
kwamba neno la Mungu ni kweli. 


Mungu? 


Mungu.. 


Mungu anachukia dhambi na 
anahukumu dhambi. 


kau 
LT LA 


® isaswali ya EPH — 


Mungu alimwambia Nuhu atengeneze 
nini? 


@ Meli (Safina) 
© Gari 

© Nyumba 

® Baiskeli 


ai 


6 

= = teNeno la Leo% KAA 
Kisha BWANA akamwambia Nuhu, 
Ingia ndani ya Safina, wewe na 
Jamaa yako yote, kwa maana 


nimekuona wewe kuwa mwenye 
haki katika kizazi hiki. 


Mwanzo 7:1 


No.4 Neno la Mungu 
Upinde wa 

mvua ulikuwa sas 
Agano la 


A TAN” 
Ya leo Neno 9 5 mag 


Wakati wowote upinde wa mvua 
utakapotokea mawinguni, 
nitauona na kulikumbuka agano la 
milele kati ya Mungu na viumbe 
vyote vilivyo hal vya kila aina 


duniani. Mwanzo 9:16 


Kila kiumbe kilicho hai kikaangamizwa, Nuhu 
pekee na wale waliokuwa pamoja naye ndani ya 


Mvua iliendelea kunyesha juu ya dunia kwa siku 
40. 


Baada ya mvua kukoma, Nuhu alimtuma njiwa. 
Hua akarudi kwake akiwa na jani mbichi la 
mzeituni mdomoni mwake. Nuhu alijua, “Maji 
yalipungua katika nchi! 


Nuhu akatoka na familia yake, na kumwabudu 
Mungu. “Asante Mungu kwa kutupa ulimwengu 


Mungu alimwonyesha upinde wa mvua kama 
ishara ya agano na baraka. “Ishi kwa furaha 
katika ulimwengu mpya!” 


Somo la Leo WON 
MT 
Mungu amemuokoa Noa na familia 
yake. 
Mungu aliahidi kwamba atawabariki na 
kufanya ulimwengu mpya kupitia wao. 


Mungu pia ametuokoa kupitia Yesu. 
Tunapaswa kuamini kwamba Mungu 
atafanya ulimwengu wake mpya 
kupitia SISI. 


Yehova Mungu? € S 
gS Sam 


Yehova Mungu.. 
Yehova Mungu ndiye Baba yetu 


anayeokoa na kuwabariki watoto 
wake wapendwa tunapomwamini. 


MEN A 
mungu 


Waswali ya Leg 3 TAG — 


Noa alituma nini ili kuona dunia ikiwa 
imekauka? 


@ Tai 
2 Sparrow 
© Njiwa 


© Bata 


P 


> 


Neno la Leo Saa 


Wakati wowote upinde wa mvua 
utakapotokea mawinguni, 
nitauona na kulikumbuka agano la 
milele kati ya Mungu na viumbe 
vyote vilivyo hai vya kila aina 


duniani. Mwanzo 9:16 


Na.5 The Neno ya 


Mungu 
Watu 
waliojenga 
Mnara wa 


ai 


— S teNeno la Leo% E KAEH 


Ndiyo maana mji huo ukaitwa 
Babeli, kwa maana huko ndiko 
BWANA alikovuruga 

lugha ya dunia nzima. Kutoka huko 
BWANA akawatawanya 


juu ya uso wa dunia YOte Mwanzo 9 


Watu walitaka kuwa mkuu na mashuhuri zaidi 
kuliko Mungu. Kwa hiyo, Walianza kujenga 


! | 


|| | || 


Hivyo, walikuwa wakijenga mnara kabisa. 
“Tujionyeshe kwa ulimwengu. Sisi ni wazuri 


Hata hivyo, Mungu alipoona kiburi chao, 
alichanganya lugha yao ili wasielewane. 


Kwa sababu hawakuweza kuelewana, 
hawakuweza kufanya kazi pamoja. Hatimaye, 
walitawanyika juu ya uso wa dunia. Hadi sasa 
lugha za dunia ni tofauti na kila mmoja. 


“Tm re Somo la Leo Z% 


Watu wanataka kuwa mkuu na wa 
juu kuliko Mungu. 

Akili hii inaitwa "kiburi". 
Mungu anachukia 'kiburi'. 
Kinyume cha kiburi ni 
'unyenyekevu'. 
Tunapaswa ‘kuwa wanyenyekevu’ 
mbele za Mungu ili kumpendeza. 


z Yehova Mungu? s, P 
ggehova Mungutgi 4 


Yehova Mungu.. 


Yehova Mungu ni mkuu na mwenye 
hekima kuliko sisi. 


Hatuwezi kuwa na hekima zaidi ya 
Mungu ingawa tunaunganisha 
hekima zetu zote pamoja. 


MAN 
LT LA 


#$aswali ya Le FHA- 


Kwa nini hawakuweza kumaliza 
mnara? 


@ Mungu alisababisha gharika walipoifanya 
© Mungu aliwasha moto walipoufanya. 
© Mungu alifanya tetemeko la ardhi 


walipolifanya. 
@ Mungu aliwafanya wasielewane 


walipoifanya. 


Ya leo E PHA- 


Ndiyo maana mji huo ukaitwa 
Babeli, kwa maana huko ndiko 
BWANA alikovuruga 

lugha ya dunia nzima. Kutoka huko 
BWANA akawatawanya 


juu ya uso wa dunia YOte Mwanzo Ta 


No.6 Neno la Mungu 


Mungu 
alimwita 
Ibrahimu 


æNeno la Leo% E KAEH 


BWANA akamwambia Abramu, 
Ondoka katika nchi yako, na watu 
wako, na nchi yako 

nyumba ya baba na uende mpaka 
nchi nitakayokuonyesha. 


Mwanzo 12:1 


Uru wa Wakaldayo ulikuwa jiji la kuabudu 
sanamu. 


Siku moja, Bwana Mungu alimwambia, Ondoka 
katika nchi yako, nami nitakubariki. 


Ingawa Ibrahimu hakujua pa kwenda, alitii neno 
la Mungu na kuondoka kama Bwana 


awa kunia PEN 


Alipatwa na mambo mengi magumu akiwa 
safarini lakini Mungu alimlinda salama. 


arah 


Hatimaye, Abrahamu alifika nchi ya Kanaani. 
Aliishi huko. "Asante Mungu." 


MEN TE KA TAN 
gema Qa leo Somog iia 


Ibrahimu aliacha mji wake kwa 
kutii neno la Mungu. 
Kama hivi, sisi wanapaswa 
kumwamini Mungu na kutii neno 
lake. 


Tunapaswa kuwa na hamu ya kutii 
neno la Mungu wakati wowote. 


KERI; 
Wi 


ehova Mungu ni 
VA p ~A 
nani? 


Yehova Mungu.... 
Yeye ni Baba yetu ambaye 


hutimiza ahadi yake kwa gharama 
yoyote. 


MAN A i KA TAN 
geng #aswali ya Le a mma 


Abrahamu alizaliwa wapi? 


@ Kanaani 
@ Harani 
© Israeli 


Uru wa Wakaldayo 


p 


Ya leo E PHA- 


Bwana Mungu akamwambia 
Abramu, Ondoka katika nchi yako, 
na watu wako, na nyumba ya baba 
yako, uende mpaka nchi 
nitakayokuonyesha. 


Mwanzo 12:1 


7 Neno la Mungu 
Isaka, 
Mwana 
Aliyeahidiwa 


A 
li N 


p 


Ya leo E PHA- 


Abrahamu alikuwa na umri wa 
miaka mia moja alipozaliwa 
mwanawe Isaka. 


Mwanzo 21:5 


Mungu alimuahidi Abrahamu kwamba Mungu 
atampa watoto wengi kama nyota za anga za usiku. 


Lakini, hakuwa na mtoto hadi alipokuwa na umri wa 
miaka 1AA 


Siku moja, Mungu alimtoa Ibrahimu nje usiku. 
“Angalia mbinguni. Je, unaweza kuhesabu 


Mungu alimwahidi kumpa nchi hiyo nzuri pia. 


“Watoto wako watakuwa wengi kama nyota za 
mbinguni na mchanga wa pwani.” Abrahamu 


s wW | | 
Mungu alitimiza ahadi yake. Sara akamzalia Ibrahimu 
mwana. Ibrahimu alimpa jina Isaka lenye maana ya 


<Ha A 
Haw 


wi Ya leo Somogi AI 


Abrahamu aliamini kweli ahadi ya 
Mungu ingawa ilionekana kuwa 
haiwezekani kwake. 
Mungu alifurahi sana alipoona 
Imani ya Ibrahimu. Mungu alimpa 
Isaka, mwana wa ahadi. 
Hakika Mungu hutimiza ahadi 
yake, ingawa ilionekana kuwa 


ALAE ELTI EPIT 


Mungu ni... 


Mwenyezi (anaweza kufanya kila 
kitu) 


Lili 


aswali ya ka 


Ibrahimu alikuwa na umri gani 
alipokuwa na Isaka? 


© 90 
© 80 
© 70 
100 


æNeno la Leo% E KAEH 


Abrahamu alikuwa na umri wa 
miaka mia moja alipozaliwa 
mwanawe Isaka. 


(Mwanzo 21:5) 


2 la 


x 6 i y LAN a 


8 Neno la Mungu 


Ibrahimu 
alimtoa Isaka 
kwa Mungu 


KERI; sp 
g amg wi Neno la Leo? a 


Ndipo Mungu akasema, Umchukue 
mwanao, mwana wako wa pekee, 
Isaka, umpendaye; 

na kwenda katika eneo la Moria. 
Mtoe dhabihu huko kama sadaka 
ya kuteketezwa 

katika mlima mmoja Mwanzo 22:2 
nitakuambia.” 


Siku moja, Mungu alimwambia Ibrahimu, 
“Nitoe mwanao wa pekee kuwa sadaka ya 
kuteketezwa ” 


Abrahamu alimpenda Isaka sana hivi kwamba 
alikuwa mgumu aliposikia kutoka kwa Mungu. 


Ibrahimu akamfunga Isaka na kumlaza juu ya 
madhabahu, naye akajaribu kumwua. Wakati huo 


“Ibrahimu, Ibrahimu, usimwue. Usimfanyie lolote. 
Sasa, ninajua kwamba unamcha na kumpenda 
Mungu.” Hili lilikuwa jaribu ambalo Mungu 


"Asante Mungu!" Mungu aliikubali imani ya Ibrahimu 
kwa furaha. Mungu alimfanya kuwa babu wa 
waamini wote. 


SENG; KA TAN 
gema L50mMo la Leog gungan 


Abrahamu alimpenda Isaka sana, lakini 
ilikuwa muhimu zaidi kwake kutii Neno 
la Mungu. 


Ninapaswa kumpenda Mungu kuliko 
kitu kingine chochote, na zaidi ya mtu 
mwingine yeyote duniani. 


MIK > Mungu yupo? 
TT aa 


Mungu yupo.. 


Baba yetu anayefanya imani yetu 
Iwe na nguvu kupitia mtihani. 


MAN TE WON 
angg eo Maswat = m mA 


Mungu alimwambia Ibrahimu nini atoe 
sadaka ya kuteketezwa? 


© Mwana 
2 Mke 

© Mbwa 
® Kondoo 


KERI; sp 
g amg wi Neno la Leo? a 


Ndipo Mungu akasema, Umchukue 
mwanao, mwana wako wa pekee, 
Isaka, umpendaye; 

na kwenda katika eneo la Moria. 
Mtoe dhabihu huko kama sadaka 
ya kuteketezwa 

katika mlima mmoja Mwanzo 22:2 
nitakuambia.” 


Na.9 The Neno ya 


— Isaka 
hakugomban 


KENI 
“Lei LA 


@Neno la leog a OR 


Akatoka hapo akachimba kisima 
kingine, wala hakuna mtu 
aliyekigombania. 

Akakiita Rehobothi, akisema, Sasa 
BWANA ametupa nafasi 

nasi tutasitawi katika nchi." 


Mwanzo 26: 22 


The visima walikuwa hivyo muhimu, kwa sababu 
wao inaweza pata safi maji jangwani. Isaka 
alikuwa na visima vilivyorithiwa na baba yake. 


Hata hivyo, Wafilisti walimwonea wivu. Kwa hiyo, 
wakajaza visima kwa udongo. 


ipri 


ik; IN Kisi KA n ni 


Lakini, Isaka hakugombana nao. Akasogea na 
kuchimba kisima. Aligundua kisima cha maji safi. 


ETEEN eg 


kN Ke A s mb. | KA wa 


"ji aa 5 = 


sam 


Wakati huu, watu wengine walichukua kisima 
kutoka kwa Isaka. Lakini, hakugombana nao, pia. 


Mungu alimbariki Isaka. Akachimba kisima kingine 
tena. Mungu akampa maji safi kutoka hapo. Isaka 
akajenga madhabahu na kutoa sadaka ya shukrani. 


AH: > Somo la Leo i -H 


Isaka hakugombana na wale 
waliochukua visima vyake. 


Mungu alimbariki Isaka. 


Pia hatupaswi kugombana na 
wengine. 
Tunapaswa kuwapenda na 
kuwasamehe wengine. 


?? 
; ?aMungu yupo: Wa 


Mungu.... 


Anachukia wale wanaogombana 
na wengine. 


Anawapenda wale wanaopendana. 


A LAN 


< = Aa waribio la lee a amag 


Isaka aliteseka kwa sababu ya nini 
wakati mgumu? 


D nyumba 
2 mwana-kondoo 
© vizuri 


® familia 


KAN; 
wemi 


@Neno la leo% 


Akatoka hapo akachimba kisima 
kingine, wala hakuna mtu 
aliyekigombania. 

Akakiita Rehobothi, akisema, Sasa 
BWANA ametupa nafasi 

nasi tutasitawi katika nchi." 


Mwanzo 26: 22 


Na.10 The Neno ya 
Mungu 


Esau aliuza haki 
ya mzaliwa wa œ 
kwa bakuli moja LA SN 

|| No O iaa | \ h < 


= teNeno la leog a OR 


Kisha Yakobo akampa Esau mkate 
na mchuzi wa dengu. 

Alikula na kunywa, kisha akainuka 
na kuondoka. 

Kwa hiyo, Esau alidharau haki 
yake ya mzaliwa wa kwanza. 


Mwanzo 25:34 


- 


Mke wa Isaka, Rebeka alizaa mapacha. Mwana 
wa kwanza aliitwa Esau na wa pili alikuwa 


ji ii - ; 
AWA YA 
y j) 


Esau alipenda kuwinda. Kwa hiyo, alipenda 
shughuli za nje. Lakini, Yakobo alikuwa mtu 


Siku moja, Yakobo alipokuwa akipika kitoweo, | 


Esau alirudi nyumbani akiwa na njaa baada ya 


“Nipe kitoweo!”, “Kwanza niuzie haki yako ya mzaliwa wa 
kwanza. Kisha nitakupa kidogo.” Esau alikuwa na njaa 
sana hivi kwamba aliuza haki yake ya mzaliwa wa 


Hatimaye, Yakobo alimdanganya baba yake ili apate 
baraka. Hatimaye, alipata baraka. Mambo haya yote 
yalitukia kwa majaliwa ya Mungu. 


MAN 
w TPA 
Esau alifikiri kwamba kutatua 
tatizo la njaa lilikuwa muhimu 
zaidi kuliko kupata baraka za 
kiroho. 

Hatimaye, Yakobo ikawa ya babu 
wa Waisraeli. 


Somo la Loog — -~ — — 


Unafikiri ni nini muhimu zaidi? 
Baraka ya kuwa watoto wa Mungu 


Ua AA 


Mungu ni 


Mungu anatimiza mapenzi yake 
mwenyewe licha ya makosa ya 
wanadamu na uwongo. 


SEAN; 


Dang Seo Maswali w g TAH 


Esau aliuza nini haki yake ya 
mzaliwa wa kwanza? 


@ tambi 
2 mkate 
© nyama 


kitoweo chekundu 


æYa leo Nenog 3 WAGE 


Kisha Yakobo akampa Esau mkate 
na mchuzi wa dengu. 

Alikula na kunywa, kisha akainuka 
na kuondoka. 

Kwa hiyo, Esau alidharau haki 
yake ya mzaliwa wa kwanza ZA. 25:34 


11 Neno la Mungu 


Ndoto ya 
Yakobo 


Pi DA 


AI \ / 
i 


< 


'SNeno la Leo? 


Akaota ndoto, akaona ngazi 
imetua juu ya nchi, na ncha yake 
ikifika mbinguni; na malaika wa 
Mungu walikuwa wakipanda na 
kushuka juu yake. 


Mwanzo 28: 12 


Yakobo alimdanganya ndugu yake kwa uwongo. 
Aliogopa kuuawa. Kwa hiyo, alikimbia kutoka 
nyumbani kwa mjomba wake huko Harani. 


Usiku, akichukua jiwe hapo, akalala akiliweka 
chini ya kichwa chake kama mto. Alikuwa peke 
yake huko bila familia. Kwa hiyo aliogopa na 


AA alaa Iran 


Yakobo aliona malaika wa Mungu wakipanda na 
kushuka ngazi duniani kuelekea mbinguni. 


Alisikia sauti ya Mungu, “Mimi nipo pamoja nawe 
na nitakulinda popote uendako.” 


Alipoamka asubuhi, aliabudu Mungu ambaye 
aliahidi kwamba atakuwa pamoja naye, na 
akamtukuza Mungu. 


w Somo la E FHA- 


Hee 
wu 
Kama vile Mungu alivyokuwa 
pamoja na Yakobo ambaye 
aliogopa kuwa peke yake, 
Baba yetu Mungu pia hututunza 
tunapokuwa peke yetu. 
Kama Yakobo, tunapaswa 
kumheshimu na kumtukuza Mungu 
ambaye yuko pamoja nasi daima. 


£ ? % 
ungu yupo: YA 


Mungu 


Mungu yuko nasi popote na wakati 
wowote. 


Mungu anatutunza daima. 


SERI; 
Tp NJEH 


Ya leo Maswa $ TE OR 


Yakobo alipolala, alichukua nini 
kama mto? 


© mbao 
© jiwe 
© mfuko 


® ngozi ya mnyama 


< 


'SNeno la Leo? 


Akaota ndoto, akaona ngazi 
imetua juu ya nchi, na ncha yake 
ikifika mbinguni; na malaika wa 
Mungu walikuwa wakipanda na 
kushuka juu yake. 


Mwanzo 28: 12 


NAN KA TAN KM 
Wr” AN ua 
Na.12 The Neno ya 
“Yusufu 
Anauzwa na 


Ndugu zake | 
y 


am A A Neno la Leo 


“Haya, na tumwue na kumtupa 
katika mojawapo ya mabirika haya 
na kusema kwamba mnyama 
mkali alimla. 

Kisha tutaona nini kinakuja kwa 


ndoto zake. (Mwanzo 37:20) 


Yakobo alikuwa na wana kumi na wawili. 
Alimpenda Yosefu kuliko wanawe wengine wote. 
Kwa hiyo, alimtengenezea Yusufu kitambaa 


Ndugu zake walimchukia sana kwa sababu baba 
yao alimpenda sana. “Hebu muuza Joseph. Hebu 
tuambie baba alikufa. 


Walimuuza Yusufu kama mtumwa kwa 
wafanyabiashara. 


Yusufu aliishi maisha magumu kama mtumwa. 
Hata hivyo, alimwamini na kumtegemea Mungu 
bila kutenda dhambi yoyote. 


Yusufu alifungwa gerezani kwa shtaka la uwongo. Hata 
hivyo, alijaribu kuwa mwadilifu mbele za Mungu hata 
gerezani. Mungu hakumsahau Yusufu na Mungu alikuwa 


MT A TENAN 
nuna Somolaleo uu 
Yusufu alichukiwa na kuuzwa kama 
mtumwa na ndugu zake mwenyewe. 
Pia aliwekwa gerezani kwa shtaka la 
uwongo. 
Hata hivyo, alimtegemea Mungu na 
alijaribu kutotenda dhambi hata zaidi. 
Huenda tukakabili matatizo fulani. 
Tusitende dhambi yoyote na kuomba 
msaada kwa Mungu baba yetu 
ambaye kwa hiari anasikiliza maombi 


AAA EAA E PERS 


MT IE > Mungu yupo? 4 
kunua 


Mungu Baba yetu.. 
Baba yetu Mungu ana mipango ya 


ajabu kwetu hata katika nyakati 
ngumu. 


MALISA 
LT PA 


Waswali ya leta ema 


Yakobo alimpa Yusufu nini pekee 
kati ya wanawe kumi na wawili? 


@ midoli 
2 Biblia 
© nguo nzuri sana 


4) pesa 


we 
w Ei 


“Haya, na tumwue na kumtupa 
katika mojawapo ya mabirika haya 
na kusema kwamba mnyama 
mkali alimla. 

Kisha tutaona nini kinakuja kwa 


ndoto zake. (Mwanzo 37:20) 


13 Neno la Mungu 
Joseph 
akawa Waziri 
Mkuu nchini 


AI 


Basi Farao akamwambia Yusufu, 
Nimekuweka wewe juu ya nchi 
yote ya Misri. 


Mwanzo 41: 41 


Farao, mfalme wa Misri, aliota ndoto. Ng'ombe 7 
wanono na baada ya hapo ng'ombe 7 mbaya 
wakatoka. Ng'ombe 7 mbaya walikula ng'ombe 7 
wanono llikiiwa ndoto va AlAhilI sana 


Hakuna mtu aliyeweza kutafsiri ndoto yake katika jumba 
la kifalme. Mkuu wa wanyweshaji aliyesaidiwa na Yosefu 
akamtambulisha kwa mfalme. 


Mungu alimpa Yusufu hekima. Kwa hiyo, 
angeweza kufasiri maana ya ndoto na 


Farao aliguswa sana na kumteua Yusufu ambaye 
alikuwa mfungwa kwenye cheo cha pili cha juu 
zaidi cha nchi. 


Yusufu akawa waziri mkuu wa Misri na alitawala 
nchi vizuri kwa hekima ambayo Mungu alimpa. 


akh A Somo la Leo Aa 


Mungu alikuwa na mipango ya 
ajabu kwa Yusufu. 
Tunapokumbana na matatizo 
fulani, hatupaswi pia kukatishwa 
tamaa, 


lakini tutegemee mipango ya 
ajabu ya Mungu kwa ajili yetu na 
kumwamini Mungu.. 


z Mungu yupo? inu 
e 7O P Sapmi 


Mungu hufanya sawasawa na 


mapenzi yake; 
Mnyonge atakwezwa na 


aliyeinuliwa atashushwa. 


kh 


aswali ya LO 5 


Ni wanyama gani walionekana 
katika ndoto ya Farao? 


@ ndege 
2 mbwa 
© farasi 


®© ng'ombe 


Ma 
w 


D 


an WON 
ma e Neno la Leo s emag 


Basi Farao akamwambia Yusufu, 
“Kwa hili nimekuweka wewe juu ya 
nchi yote ya Misri.” 


Mwanzo 41: 41 


ECE = z 2 
Hapana. 14 Neno la 
“Yusufu 
Alikutana na 

Ndugu za ke 


au 
pe 


L WON 
e Neno la Leo E 


Ingawa Yosefu aliwatambua ndugu 
zake, hawakumtambua. 


Mwanzo 42: 8 


Farao alimteua Yusufu kuwa waziri mkuu wa 
Misri. Yosefu alidhibiti njaa kali zaidi ya miaka 7 
kwa hekima. 


Hata hivyo, hapakuwa na nafaka katika Kanaani kwa 
sababu ya njaa. Ilibidi washuke kwenda Misri ili 
kupata nafaka ya kula. Ndugu zake Yusufu 


Ingawa Yosefu aliwatambua ndugu zake, 
hawakumtambua. 


Yusufu aliwaambia yeye ni nani. Wakashtuka 
wakimtazama na kumuogopa 


Yusufu alitambua kwa nini Mungu alimtuma Misri. 
Aliwasamehe ndugu zake na kuchukua familia yake 
yote mpaka Misri na kuwatunza salama. 


had AA BO 
TT Somo la Leo al a 
Yusufu aliwasamehe ndugu zake 
waliomtendea mabaya na 
kuwapenda sawasawa na mapenzi 
ya Mungu. 


Tunapaswa kusamehe familia zetu 
na marafiki na kuwapenda. 


Mungu.. 


Anatusamehe na anatupenda. 


<HA 
SE pe 


LL 
L 


SSMaswali ya Le 


Joseph alikua waziri mkuu wa nchi 
gani? 


©® Misri 

© Israeli 
© Uajemi 
® Babeli 


au 
pe 


L WON 
e Neno la Leo E 


Ingawa Yosefu aliwatambua ndugu 
zake, hawakumtambua. 


Mwanzo 42: 8 


w Ë 
No.15 Neno la Mungu 
Mtoto 
Aliyeokolewa 
na Maji 


Neno la Leo YA 


Mtoto alipokua, akampeleka kwa 
binti Farao, naye akawa 
mwanawe. Akamwita jina lake 
Musa, akisema, Nilimtoa majini. 


Kutoka 2:10 


Mfalme wa Misri, Farao, aliamuru watoto wote 
wachanga Waisraeli wawatupe ndani ya Mto Nile 
na kuwaacha wauawe. 


Yokebedi, mama ya Musa, hakuwa na lingine ila 
kuruhusu mwanawe achukuliwe kwenye mto 


Wakati huo, binti wa kifalme wa Misri alimwona 
mtoto mchanga alipokuwa akioga mtoni. Alikuwa 
na nia ya kumkuza kijana huyo. 


Dada yake alimwona binti mfalme akimtoa mtoto 
wa kiume kutoka kwenye kikapu. Alimtambulisha 
mama yake halisi, Yokebedi, amnyonyeshee 


matata wa IAA 


Mtoto alipokua mkubwa, alirudishwa kwa binti 
mfalme ill awe mwanawe. Akamwita Musa, 
akisema, Nilimtoa majini. Musa alikulia Misri 
Ikulu. 


Somo la Leo "HH 


Mungu alimwokoa Musa. 


Mungu alituokoa kwa hekima na 
nguvu zake za ajabu (rizikizo). 


Tuamini kuwa mipango ya Mungu 
ni mikubwa na kamilifu kuliko 
yangu siku zote. 


MEN Mungu ni nani? g € 45 
kuu DA l- 


hè 


Mungu.. 


Yeye ndiye Mungu mweza yote 
anayetimiza mapenzi yake licha 
ya kizuizi chochote. 


MEN g Sg 
maa ma Maswali ya Lea 


Ni nini kilimpata mtoto aliyebebwa 
ndani ya maji? 


@ Alizamishwa na kuliwa na samaki. 
2 Ndege walimwokoa mtoto. 
© Mungu alimwokoa mtoto kutoka mbinguni. 


@ Binti mfalme wa Misri alimwona na 
kumwokoa. 


Neno la Leo YA 


Mtoto alipokua, akampeleka kwa 
binti Farao, naye akawa 
mwanawe. Akamwita jina lake 
Musa, akisema, Nilimtoa majini. 


Kutoka 2:10 


